WikipediA 


Matematika 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang matematika (Aleman: Mathemadk, Pranses: mathematiques, Ingles : 
mathematies, Kastila, Portuges: matematiea) ang pag-aaral ng kantidad, 
espasyo , estraktura at pagba bago. Ang mga matematiko na nag-aaral ng 
matematika ay naghahanap ng mga paterno (patterns) at isinasa-pormula ang 
mga bagong konhektura. Ang mga matematika ay lumulutas ng katotohonan o 
kamalian ng mga konhektura sa pamamagitan ng mga matematikal na 
pagpapatunay na mga argumentong sapat upang mahikayat ang ibang mga 
matematiko sa balidad nito. Ang pagsasaliksik na kinakailangan upang lumutas 
ng mga problemang matematikal ay maaaring tumagal ng mga taon o kahit mga 
siglo ng patuloy na pagsisiyasat. Gayunpaman, ang mga matematikal na 
pagpapatunay ay mas hindi pormal at nakakapagod kesa sa mga patunay sa 
matematikal na lohika. Simula ng pasimulang akda ni Guiseppe Peano, David 
Hilbert at iba pa sa mga aksiomatikong mga sistema sa huli ng ika-19 na siglo, 
naging kaugalian na tingnan ang pagsasaliksik matematikal na nagtatatag ng 
katotohanan sa pamamagitan ng mahigpit na deduksiyon mula sa angkop na 
napiling mga aksioma at depinisyon . Kapag ang mga matematikal na 
istrakturang ito ay mabuting mga modelo ng tunay na penomena, kung gayon 
ang pangangatwirang matematikal ay kalimitang makapagbibigay ng kabatiran 
o mga prediksiyon. 


na YBC 7289 na may mga anotasyon. Ang 
diagonal ay nagpapakita ng aproksimasyon ng 
kwadradong ugat ng 2 sa apat na seksahesimal 
na mga pigura na mga anim na deeimal na mga 
pigura. 

1 + 24/60 + 51/60 2 + 10/60 3 = 1.41421296... 


Sa pamamagitan ng paggamit ng abstraksiyon at lohikal na pangangatwiran, 
ang matematika ay nabuo mula sa pagbibilang , pagkukwenta , pagsukat at sa 
sistematikong pag-aaral ng mga hugis at mosyon ng mga pisikal na obhekto. 

Ang praktikal na matematika ay naging gawain ng tao mula pa sa pag-iral ng 

isinusulat na rekord. Ang mga mahigpit na argumento ay unang lumitaw sa Griyegong matematika na ang pinakilala dito ang Mga 
Elemento ni Euelid. Ang matematika ay nabuo sa relatibong mabagal na hakbang hanggang sa Renasimiyento nang ang mga 
matematikal na inobasyon na nakikipag-ugnayan sa mga bagong siyentipikong pagkakatuklas ay nagdulot ng mabilis na pagtaas sa 
bilis ng mga pagkakatuklas matematikal na nagpapatuloy sa kasalukuyang panahon. 



Isang putik na tableta ng Babilonya na tinatawag 


Sinabi ni Galileo Galilei na "ang uniberso ay hindi mababasa hanggang sa matutunan natin ang 
wika at maging pamilyar sa mga karakter na isinulat dito. Ito ay isinulat sa wikang matematikal 
at ang mga letra ang tatsulok, b ilog at iba pang mga heometrikal na pigura na kung wala ang 
mga ito ay hindi posible sa tao na maunawaan ang isang salita. Kung wala ng mga ito, ang isa 
ay pagala-gala sa isang madilim na labirinto”. Tinawag ng matematikong si Benjamin Peiree 
ang matematika na "agham na humuhugot ng mga kinakailangang konklusyon". Sinaad naman 
ni David Hilbert tungkol sa matematika na "Hindi tayo nagsasalita rito ng pagiging arbitraryo 
sa anumang kahulugan. Bagkus, ito ay isang konseptwal na sistemang nag-aangkin ng panloob 
na pangangailangan na maaaring ganoon lamang at sa walang kahulugan na iba dito M . Si Albert 
Einstein ay nagsaad naman na M sa saklaw na ang mga batas ng matematika ay tumutukoy sa 
realidad, ang mga ito ay hindi tiyak at sa saklaw na ang mga ito ay tiyak, ang mga ito ay hindi 
tumutukoy sa realidad". Sa mas kamakailan lamang, tinawag ni Mareus du Sautoy ang 
matematika na M ang reyna ng agham...ang pangunahing nagpapatakbong pwersa sa likod ng 
siyentipikong pagkakatuklas." 

Ang matematika ay ginagamit sa buong mundo bilang mahalagang kasangkapan sa maraming 
mga larangan kabilang ang natural na agham , inhinyerya , medisina at mga panlipunang agham . 

Ang Nilalapat na matematika na sangay ng matematikang hinggil sa aplikasyon ng kaaalamang 
matematikal sa ibang mga larangan ay pumupukaw at gumagamit ng mga bagong 
pagkakatuklas matematikal at minsan ay nagdudulot ng pagkakabuo ng kabuuang bagong mga 
disiplinang matematikal gaya ng estadistika at teoriya ng laro. Ang mga matematiko ay 
nakikitungo sa purong matematika o matematika para sa sarili nitong kapakanan na walang 
aplikasyong iniisip. Walang maliwanag na linyang humihiwalay sa puro at nilalapat na matematika at ang mga praktikal na 
aplikasyon para sa naging purong matematika ay kalimitang tinutuklas. 



Ang Griyegong matematikong si 
Pythagoras (e.570-0.495 BCE) 
na karaniwang binibigyan ng 
kredito sa pagkakatuklas ng 
Teoremang Pythagorean. 




































Mga nilalaman 

Etimolohiya 
Kasaysayan 
Mga larangan 

Mga pundasyon at pilosopiya 
Purong matematika 
Kantidad 
Istraktura 
Espasyo 
Pagbabago 

Nilalapat na matematika 

Estadistika at iba pang mga agham ng pagpapasya 
Komputasyonal na matematika 


Etimolohiya 


Ang salitang "mathematies” ay nagmula sa Griyegong |_ia0r||ia (mathema) na nangangahulugan sa sinaunang Griyegong na anong 
natutunan ng isa, anong malalaman ng isa, kaya ito ay isa ring pag-aaral at agham at sa modernong Griyego ay tanging aralin. 

Ang salitang mathema ay nagmula sa pav0avco (manthano) sa sinaunang Griyego at mula sa pa0alvco (mathaino) sa modernong 
Griyego na parehong nangangahulugang matuto. 

Ang salitang "mathematies" sa Griyego ay nagkaroon ng mas malawak at mas teknikal na kahulugang "matematikal na pag-aaral" 
kahit sa mga panahong Klasiko. Ang pang-uri nito ay pa0rjgaTiKOc; (mathematikos) na nangangahulugang may kaugnayan sa 
pagkatuto o pagiging mapag-aral na gayundin ay karagdagang nangahulugang matematikal. Sa partikular, ang ga0rjgaTiKf] Tey^p 
(mathematike tekhne), Latin: ars mathematiea ay nangahulugang matematikal na sining. Sa Latin at sa Ingles hanggang mga 1700, 
ang terminong "mathematies" ay mas karaniwang nangangahulugang M astrolohiya(o minsan ay astronomiya) kesa sa "mathematies". 
Ang kahulugan ay unti unting nabago sa kasalukuyang kahulugang nito mula mga 1500 hanggang 1800. Ito ay nagresulta sa ilang 
mga mistranslasyon (maling pagsasalin). Ang isang partikular na notoryosong kaso nito ang babala ni San Augustino na ang mga 
Kristiyano ay mag-ingat sa mga "mathematiei" na nangangahulugang mga astrologo na minsang maling pinapakahulugang 
kondemnasyon ng mga matematiko. 

Ang maliwanag na plural na anyo sa Ingles tulad ng anyong plural na Pranses na les mathematiques (at ang hindi mas karaniwang 
ginagamit na singular na deribatibong la mathematique) ay bumabalik sa Latin na neuter na plural na mathematiea (Cicero) batay sa 
Griyegong plural nara ga0qgaTiKa (ta mathematika) na ginamit ni Aristotle (384-322BCE) at tinatantiyang may kahulugang "lahat 
ng mga bagay na matematikal", bagaman maaaring ang Ingles ay humiram lamang ng pang-ur ing M mathematic(al) M at bumuo ng 
bagong pangngalang mathematies bilang paggaya sa paterno ng physies at metaphysies . Sa Ingles, ang pangngalang mathematies ay 
kumukuha ng singular na mga anyong pandiwa . Ito ay karaniwang pinaiikling "maths" o sa mga nag-iingles sa Hilagang Amerika 
na "math". 

Samantalang ang Filipinong katumbas nito na sipnayan ay nagmula naman sa salitang (i)sip + (ha)nay + -an. 

Kasaysayan 


Ang ebolusyon ng matematika ay maaaring makita na palaging lumalagong sunod-sunod na abstraksiyon o sa alternatibo ay isang 
pagpapalawig ng bagay na pinag-aaralan. Ang unang abstraksiyon na pinagsasaluhan ng maraming mga hayop ay malamang sa mga 
bilang : ang kabatiran na ang isang kalipunan ng dalawang mansanas at isang kalipunan ng dalawang kahel ay mayroong karaniwan 
na kantidad ng mga kasapi nito. Sa karagdagan sa pagkilala kung paano bilangin ang mga pisikal na obhekto, ang mga 
prehistorikong tao ay nakakakilala rin kung paano bumilang ng mga abstraktong kantidad gaya ng panahon - mga araw, yugto ng 
panahon(seasons) at mga taon. Ang mga elementaryong aritmetika gaya ng adisyon, subtraksiyon, multiplikasyon at dibisyon ay 
natural na sumunod dito. 

Dahil ang pagbibilang ay mas nauna sa pagsusulat, ang mga karagdagang hakbang ay kailangan sa pagtatala ng mga bilang gaya ng 
mga listahan o mga binuhol na taling tinatawag na quipu na ginamit ng mga inea upang mag-imbak ng mga numerikal na datos. 
Ang mga sistemang numeral ay marami at iba iba na ang unang alam na isinulat na mga numeral ang nilikha ng mga Ehipsiyo sa 
Gitnang Kaharian ng Sinaunang Ehipto gaya ng papirong matematikal na Rhind. 






Ang pinakaunang mga paggamit ng matematika ay sa pangangalakal , pagsukat ng lupain , 
pagpipinta, paghahabi ng mga paterno(pattern) at pagtatala ng panahon. Ang mas 
komplikadong matematika ay hindi lumitawa hanggang 3000 BC nang ang mga Babylonian at 
Ehipsiyo ay nagsimulang gumamit ng aritmetika, alhebra at heometriya para sa pagbubuwis at 
iba pang mga panalaping pagkukwenta, para sa mga pagtatayo ng mga gusali at para sa 
astronomiya. Ang sistematikong pag-aaral ng matematika sa sarili nito ay nagsimula sa 
Sinaunang Gresya sa pagitan ng 600 at 300 BCE. 

Simula noon, ang matematika ay lubusan ng lumawig at nagkaroon ng mabungang pakipag- 
ugnayan sa pagitan ng matematika at agham sa kapakinabangan ng parehong ito. Ang mga 
matematikal na pagkakatuklas ay patuloy na ginagawa ngayon. Ayon kay Mikhail B. Sevryuk 
sa isyung Enero 2006 na Buletin ng Amerikanong Lipunang Matematikal, M ang bilang ng mga 
papel at aklat na isinama sa database ng Mathematieal Reviews(Paggunitang Matematikal) 
simula 1940 na unang taon ng operasyon ng MR ay sa kasalukuyan higit na sa 1.9 milyon at 
higit sa 75,000 item ay idinadagdag sa database kada taon. Ang halos karamihan sa mga akda 
sa karagatang ito ay naglalaman ng bagong mga teoremang matematikal at mga pagpapatunay 
nito. 

Mga larangan 


Ang matematika sa malawak na usapan ay maaaring hatiin sa pag-aaral ng 
kantidad(aritmetika), istraktura(alhebra), espasyo(heometriya) at pagbabago(analisis). 

Sa karagdagan sa mga pangunahing ito, mayroong din mga subdibisyon na inilalaan sa 
pagtuklas ng mga ugnayan mula sa puso ng matematika sa iba pang mga larangan: 
lohika, teoriya ng hanay(mga pundasyon), hanggang sa empirikal na matematika ng 
iba't ibang mga agham(nilalapat na matematika) at sa mas pinakakamakailan lamang sa 
mahigpit na pag-aaral ng kawalang katiyakan. 

Mga pundasyon at pilosopiya 

Mga pangunahing lathalain: Mga pundasyon ng matematika at Pilosopiya ng 

matematika 

Upang liwanagin ang mga pundasyon ng matematika, ang mga larangan ng 
matematikal na lohika at teoriya ng hanay ay binuo. Ang matemtikal na lohika ay 
kinabibilangan ng matematikal na pag-aaral ng lohika at mga aplikasyon ng pormal na 
lohika sa ibang mga sakop ng matematika. Ang teoriya ng hanay ang sangay ng 
matematika na nag-aaral ng mga hanay o koleksiyon ng mga obhekto. Ang teoriya ng 
kategorya na humihinggil sa isang abstraktong paraan sa mga matematikal na istraktura 
at mga ugnayan sa pagitan ng mga ito ay patuloy pa ring binubuo. Ang pariralang "kris ng mga pundasyon" ay naglalarawan ng 
paghahanap ng isang mahigpit na pundasyon para sa matematika na nangyari noong mga 1900 hanggang 1930. Ang ilang sa mga di 
pagkakasunduan tungkol sa mga pundasyon ng matematika ay nagpapatuloy pa rin sa kasalukuyang panahon. Ang krisis ng mga 
pundasyon ay pinukaw ng ilang bilang ng mga kontrobersiya nang panahong ito kabilang ang kontrobersiya sa teoriyang hanay ni 
Cantor at ang kontrobersiyang Brouwer-Hilbert. Ang matematikal na lohika ay hinggil sa paglalatag ng matematika sa loob ng 
mahigpit na aksiomatikong balangkas at pag-aaral ng mga implikasyon ng gayong balangkas. Dahil dito, ito ay tahanan sa 
teoremang pagiging hindi kumpleto ni Kurt Godel na inpormal na nagpapahiwatig na ang anumang pormal na sistema na 
naglalaman ng basikong aritmetiko, kung mahusay(sound) na ang ibig sabihin ang lahat ng mga teorema na mapapatunayan ay 
totoo) ay kinakailangang hindi kompleto na ang ibig sabihin mayroong mga totoong teorema na totoong teorema na hindi 
mapapatunayan sa sistemang ito. Ano pa mang may hangganang koleksiyon ng mga bilang-teoretikal na mga aksioma na inuunawa 
bilang pundasyon, ipinakita ni Godel kung paano lumikha ng pormal na pangungusap na totoo bilang-teoretikal na katotohanan 
ngunit hindi sumusunod sa mga aksiomang ito. Kaya walang pormal na sistema na kompletong aksiomatisasyon ng buong teoriya 
ng bilang . Ang modernong lohika ay nahahati sa teoriyang rekursiyon, teoriyang modelo, at teoriyang pagpapatunay at malapit na 
kaugnay ng teoretikal na agham pangkompyuter gayundin sa teoriya ng kategorya . 

Ang teoretikal na agham pangkompyuter ay kinabibilangan ng teoriya ng komputasyon , komputasyonal na kompleksidad at teoriya 
ng im pormasyo n. Ang teoriya ng komputabilidad ay sumisiyasat sa mga limitasyon ng iba't ibang mga modelong teoretikal ng 
kompyuter kabilang ang pinakakilalang alam na modelo - ang Makinang Turing . Ang teoriya ng kompleksidad ang pag-aaral ng 
traktabilidad ng kompyuter. Ang ilang mga problema bagaman teoretikal na malulutas sa pamamagitan ng kompyuter ay 
napakamahal sa termino ng panahon o espasyo na ang paglutas sa mga ito ay malaman mananatiling hindi praktikal na maisasagawa 
kahit pa sa mabilis ng pagsulong ng hardwer ng kompyuter. Ang isang sikat na problema ang "P=NP?" na isa sa mga problema ng 
Gantimpalang Millenium. Ang teoriya ng impormasyon ay hinggit sa halaga ng dat na maaaring iimbak sa isang ibinigay na 
midyum kaya nakikitungo sa mga konseptong gaya ng kompresyon at entropiya . 



Si Leonhard Euler ang lumikha at 
nagpasikat ng karamihan sa mga 
matematikal na notasyong ginagamit sa 
kasalukuyan. 


0 12 3 4 

* •• ******* 

5 6 7 8 9 

* •* *** **** 


10 11 12 13 14 

* ** •** **** 


15 16 17 18 19 

* •• •*• *•*• 


Mga sinaunang bilang ng mga 
Mayan. 





























p=> q 


x 


! 


Y 



A Anli I B 



Matematikal na lohika Teoriya ng hanay Teoriya ng kategorya Teoriya ng komputasyon 


Purong matematika 

Kantidad 

Ang pag-aaral ng kantidad ay nagsisimula sa mga bilang , una ang pamilya na mga natural na bilang at intedyer at mga aritmetikang 
mga operasyon dito na mailalarawan sa aritmetika. Ang mas malalim na mga katangian ng intedyer ay pinag-aaralan sa teoriya ng 
bilang na pinagmulan ng mga kilalang resulta gaya ng Huling Teorema ni Fermat. Ang kambal na primong konhektura at 
konhektura ni Goldbaeh ang dalawa sa hindi pa nalulutas na problema sa teoriya ng bilang. 

Habang ang sistemang bilang ay karagdagang binuo, ang mga intedyer ay kinilala bilang pang-ilalim na hanay ng mga bilang 
rasyonal(praksiyon). Ang mga ito naman ay nilalaman sa mga real na bilang na ginagamit upang ikatawan ang mga tuloy tuloy na 
kantidad. Ang mga real na bilang ay nilahat sa mga komplikadong bilang. Ang mga ito ang unang hakban sa hierarka ng mga bilang 
na patuloy na kinabibilangan ng guarternion at oetonion. Ang pagsasaalang-alang ng mga natural na bilang ay tumungo rin sa mga 
transpinidong bilang na gumagawang pormal sa konsepto ng inpinidad. Ang isa pang sakop ng pag-aaral ang sukat na tumutungo sa 
mga kardinal na bilang at tapos ay sa iba pang konsepsiyon ng inpinidad: ang bilang aleph na pumapayag sa makahulugang 
paghahambing ng sukat ng mga walang hangganang malalaking hanay. 


1,2,3... 

...-2,-1,0,1,2... 


—e, V2,3,7 t 

. 4-7T 

2, i, —2 T - 3i, 2e 3 

Natural na bilang 

Intedyer 

Rasyonal na bilang 

Real na bilang 

Kompleks na bilang 


Istraktura 

Maraming mga matematikal na obhekto gaya ng mga hanay ng bilang at punsiyon ay nagpapakita ng panloob na istraktura bilang 
kinahinatnan ng mga operasyon o ugnayan na inilalarawan sa hanay. Ang matematika ay nag-aaral naman ng mga katangian ng mga 
hanay na ito na maaaring ihayag sa mga temino ng istrakturang ito. Halimbawa ang teoriya ng bilang ay nag-aaral ng mga katangian 
ng hanay ng mga intedyer na maaaring ihayag sa mga termino ng mga aritmetikong operasyon. Sa karagdagan, ito ay malimit na 
nagyayari na ang iba't ibang mga gayong may-istrakturang mga hanay ay nagpapakita ng parehong mga katangian na gumagawang 
posible sa karagdagang hakbang ng abstraksiyon na magsaad ng mga aksioma para sa klase ng mga istraktura at tapos ay pag-aral 
ng minsan ang buong klase ng mga istrakturang sumasapat sa mga aksiomang ito. Kaya ang isa ay pwedeng mag-aral ng mga 
grupo, singsing, field at iba pang mga abstraktong sistema. Pag pinagsama, ang gayong mga pag-aaral(para sa mga istrakturang 
inilalarawan ng alhebraikong mga operasyon) ay bumubuo ng sakop ng abstraktong alhebra. Dahil sa dakilang paglalahat nito, ang 
abstraktong alhebra ay kalimitang maaaring ilapat sa mukhang hindi magkaugnay na mga problema. Halimbawa ang isang bilang 
ng mga sinaunang problema hinggil sa kompas at tuwidnagilid na mga konstruksiyon ay sa wakas nalutas gamit ang teoriyang 
Galois na sumasangkot sa teoriyang field at teoriyang grupo. Ang isa pang halimbawa ng alhebraikong teoriya ang linyar na alhebra 
na pangkalahatang pag-aaral ng mga espasyong bektor na ang mga elemento nitong tinatawag na bektor ay may parehong kantidad 
at direksiyon at maaaring gamitin upang i-model(mga ugnayan sa pagitan) ang mga punto sa espasyo. Ito ang isang halimbawa ng 
penomenon na ang orihinal na hindi magkakaugnay na mga sakop ng heometriya at alhebra ay may labis na malakas na mga 
interaksiyon sa modernong matematika. Ang kombinatorika ay nag-aaral ng mga paraan ng paglilista ng bilang mga obhekto na 
kumakasya sa isang ibinigay na istraktura. 


(1.2.3) (1,3,2) 

(2.1.3) (2,3,1) 

(3,1,2) (3,2,1) 





Kombinatorika Teoriya ng bilang Teoriya ng grupo Teoriya ng grapo Teoriya ng kaayusan 






















Espasyo 


Ang pag-aaral ng espasyo ay nagmula sa heometriya -sa partikular ang heometriyang Euelidean. Ang trigonometriya ang sangay ng 
matematika na nag-aaral ng mga ugnayan sa pagitan ng mga gilid at anggulo ng mga tatsuolo gayundin sa mga punsiyong 
trigonometriko. Pinagsasama nito ang espasyo at mga bilang at sumasakop sa kilalang teoremang Phythagorean. Ang makabagong 
pag-aaral ng espasyo ay lumalahat sa mga espasyong ito upang isama ang mas mataas na dimensiyonal na heometriya, 
heometriyang hindi Euelidean na gumagampan ng sentral na papel sa pangkalahatang relatibidad , at topolohiya . Ang kantidad at 
espasyo ay parehong gumagampan ng papel sa heometriyang analitiko, diperens iyal na heometriya at alhebraikong heometriya. Ang 
konbeks at diskretong heometriya ay binuo upang lutasin ang mga problema sa teoriya ng bilang at punsiyonal na analisis ngunit sa 
kasalukuyan ay pinupursigi ng may pananaw sa mga aplikasyon sa optimisasyon at agham pangkompyuter . Sa loob ng diperensiyal 
na heometriya ay mga konsepto ng hiblang bigkis at kalkulo sa mga manipoldo na partikular ang bektor at tensor na kalkulo. Sa 
loob ng alhebraikong heometriya ang paglalarawan ng mga heometrikong mga obhekto bilang solusyong hanay ng mga ekwasyon 
polinomial na nagsasama ng mga konsepto ng kantidad at espasyo gayundin ang pag-aaral ng mga grupong topolohikal na 
nagsasama ng mga istraktura at espasyo. Ang mga grupong Lie ay ginagamit sa pag-aaral ng espasyo, istraktura at pagbabago. Ang 
topolohiya sa lahat ng mga ramipikasyon nito ang maaaring ang pinakadakilang malagong sakop ng matematika sa ika-20 siglo. Ito 
ay kinabibilangan ng topolohiyang punto-hanay , topolihiyang hanay-teoretika, alhebraikong topolohiya at diperensiyal na 
topolohiya . Sa partikular, ang mga instansiya ng modernong topolohiya ang teoriyang metrisabilidad, aksiomatikong teoriya ng 
hanay , teoriyang homotopiya, at teoriyang Morse. Ang topolohiya ay kinabibilangan rin ng nalutas na ngayong konhektura ni 
Poineare. Ang ibang mga resulta sa heometriya at topolohiya kabilang ang teoremang apat na kulay at konhekturang Kepler ay 
napatunayan lamang sa tulong ng mga kompyuter . 



Heometriya Trigonometriya 


Diperensiyal na 

heometriya 


Topolohiya 


Praktal na 
heometriya 


Teoriyang 

pags ukat 


Pagbabago 

Ang pagkaunawa at paglalarawan ng pagbabago ang karaniwang tema sa mga natural na agham at ang kalkulo ay binuo bilang 
isang makapangyarihang kasangkapan upang siyasatin ito. Ang mga punsiyon ay umaahon rito bilang isang sentral na konseptong 
naglalarawan ng nagbabagong kantidad. Ang mahigpit na pag-aaral ng mga real na bilang at punsiyon ng real na bariabulo ay kilala 
bilang real na analisis na ang kompleks na analisis ang katumbas na larangan para sa mga kompleks na bilang. Ang punsiyonal na 
analisis ay pumopokus ng atensiyon sa(karaniwang walang hangganang mga dimensiyon) mga espasyo ng punsiyon. Ang isa sa 
maraming mga aplikasyon ng punsiyonal na analisis ang mekaniks na kwantum. Maraming mga problema ay natural na tumutungo 
sa mga ugnayan sa pagitan ng kantidad at ang rate ng pagbabago nito. Ito ay pinag-aaralan bilang mga diperensiyal na ekwasyon. 
Maraming mga penomena sa kalikasan ay maaaring ilarawan ng mga sistemang dinamiko at ang teoriyang kaguluhan ay gumagawa 
ng mga tiyak na paraan kung saan ang marami sa mga sistemang ito ay nagpapakita ng hindi prediktable ngunit may pag-aasal pa 
ring deterministiko. 


»■; 

gp||| 

| 

■■ ■■■■ kai 

i %Ji 


s 

|j||pjp| 


'\(S 

w# 

((<4 ■} ■ 

i i 

Kalkulo 

Kalkulong 

bektor 

Diperensiyal na 

ekwasyon 

Sistemang 

dinamikal 

Teoriyang 

kaguluhan 

Kompleks na 

analisis 


Nilalapat na matematika 

Ang nilalapat na matematika ay humihinggil sa mga matematikal na mga paraan na karaniwang ginagamit sa agham, inhinyerya , 
ekonomiya, pagkukuwenta , negosyo at industriya. Kaya ang nilalapat na matematika ay isang matematikal na agham na may 
ginagawang espesyal na kaalaman. Ang terminong nilalapat na matematika ay naglalarawan sa propesyal na espesyalidad kung ang 

































































mga matematiko ay nag-aaral ng mga praktikal na problema. Bilang propesyon na nakapokus sa mga praktikal na problema, ang 
nilalapat na matematika ay pumopokus sa pormulasyon, pag-aaral at paggamit ng mga matematikal na modelo sa agham, 
inhinyerya, at iba pang mga sakop ng pagsasanay matematikal. 

Sa nakaraan, ang mga praktikal na aplikasyon nagtulak ng pagkakabuo ng mga matematikal na teoriya na naging paksa ng pag-aaral 
ng purong matematika kung saan ang matematika ay binubuo para sa sarili nitong kapakanan. Kaya ang gawain ng nilalapat na 
matematika ay mahalagang konektado sa pagsasaliksik sa purong matematika. 


Estadistika at iba pang mga agham ng pagpapasya 

Ang nilalapat na matematika ay may malaking pagsasanib sa disiplina ng estadistika na ang teoriya ay isinapormula sa matematika 
lalo sa sa teoriya ng probabilidad. Ang mga estadistiko ay lumilikha ng mga data(plural ng datos) na may kahulugan na may may 
randomang pagsasampol at isina-randomang mga eskperimento. Ang pagdidisenyo ng isang sampol o eksperimentong estadistikal 
ay tumutukoy sa analisis ng data bago ito gamitin. Kung isasaalang-alang ang mga data mula sa eksperimento at sampol o kung 
sinisiyasat ang data mula sa mga pag-aaral obserbasyonal, ang mga estadistiko ay umuunawa sa data gamit ang sining ng 
pagmomodelo at teoriya ng inperensiya na may pagpili ng model at estimasyon(pagtatantiya). Ang mga tinantiyang model at mga 
kinahinatnang prediksiyon ay dapat subukan sa mga bagong data. 

Ang teoriyang estadistikal ay nag-aaral ng mga problema ng desisyon(pagpapasya) gaya ng pagpapaliit ng mga 
panganib(inaasahang kawalan) ng isang aksiyong estadistikal gaya ng paggamit ng pamamaraan halimbawa sa estimasyon ng 
parametro, pagsubok ng hipotesis at pagipili ng pinamahusay. Sa mga trasiyonal na sakop na ito ng estadistikang matematikal, ang 
isang estadistikal na pagpapasyang problema ay isinasa-pormula sa pamamagitan ng pagpapaliit ng obhektibong punsiyon gaya ng 
inaasahang kawalan o gastos sa ilalim ng mga spesipikong pagtatakda(eonstraint). Halimbawa, ang pagdidisenyo ng survey ay 
kalimitang sumasangkot sa pagpapaliit ng gastos ng pagtatantiya ng mean ng populasyon sa isang ibinigay ng lebel ng 
konpidensiya. Dahil sa paggamit nito ng optimisasyon, ang matematikal na teoriya ng estadistika ay nagsasalo ng pinatutungkulan 
sa ibang mga agham ng pagpapasya gaya ng pagsasalik ng mga operasyon , teoriyang kontrol at matematikal na ekonomika. 


Komputasyonal na matematika 

Ang komputasyonal na matematika ay nagmumungkahi at nag-aaral ng mga paraan ng paglutas ng mga matematikal na prolema na 
karaniwan ay labis na malaki para sa isang kakayahang pagbibilang ng isang tao. Ang numerikal na analisis ay nag-aaral ng mga 
paraan para sa mga problem sa analisis gamit ang punsiyonal na analisis at teoriya ng aproksimasyon. Ang numerikal na analisis ay 
kinabibilangan ng pag-aaral ng aproksimasyon(pagtatantiya) at diskretisasyon na may malawak na espesyal na pagpapatungkol sa 
pag-iikot ng kamalian . Ang numerikal na analisis at sa mas malawak, ang siyentipikong pagkukwenta ay nag-aaral rin ng mga 
hindi-analatikong mga paksa ng matematikal na agham lalo na ang algoritmikong matrix at teoriya ng grapo . Ang iba pang mga 
sakop ng komputasyonal na matematika ay kinabibilangan ng alhebrang pang kompyuter at simbolikong komputasyon. 



Pisikang 

matematikal 



Pluidong 

dinamika 

.. ... Matematikal 

Numerikal na 

analisis .. 

optimisasyon 

Teoriya ng 
Probabilidad 

Estadistika Kriptograpiya 



H 

K 



■■ * 

> lltlH ItltllMII 


/F\ 

F f± * 


HiHHHIHHH 


H 




Pinansiyang 

matematikal 


Teoriya ng 
laro 


Biolohiyang 

matematikal 


Kemikang 

matematikal 


Ekonomikang 

matematikal 


J-y-b (https://tl.wi kipedia.org/w/index.php?title=PadrcJVI^tefeatefii|3ar4gc(tw«it®<sHfttika 


Teoriya ng 
kontrol 


Sakop Aritmetika ■ Alhebra (elementaryo ■ linear ■ multilinyar ■ abstrakto) ■ Heometriya (diskreto ■ alhebraiko ■ diperensiyal) ■ 

Trigonometriya ■ KalkuloMatematikal na analisis ■ Teoriya ng hanay ■ Lohika ■ Teoriya ng kategorya ■ Teoriya ng bilang ■ 
Kombinatorika ■ Teoriya ng grapo ■ Topolohiya ■ Teoriyang Lie ■ Ekwasyong dipere nsiyalMga sistema ng dinamikal ■ 
























































Matematikal na pisika ■ Numerikal na analisis ■ Teoriya ng komputasyon ■ Teoriya ng impormasyon ■ Probabilidad ■ 
Estadistika ■ Optimisasyon ■ Teoriya ng kontrol ■ Teoriya ng laro 


Divisions Purong matematika ■ Nilalapat na matematika ■ Diskretong matematika ■ Komputasyonal na matematika 


Kontrol ng awtoridad 


Oategory ■ Mathematies portal ■ Outline ■ Lists 

LCCN: sh85082139 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85082139) ■ 
GND: 4037944-9 (http://d-nb.info/gnd/4037944-9) ■ 

HDS: 008274 (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F008274.php) ■ 

NDL: 00571521 (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/0 057152 1) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Matematika&oldid=1742301" 


Huling pagbabago: 21:38,10 Pebrero 2020. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative eommons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang karagdagang termino. 
Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 






